Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Bayan 


Taon XL Blg. 22 
Nobyembre 21, 2009 
www.philippinerevolution. net 


Laban sa Hacienda Luisita, 
inspirasyon sa buong bansa 


nagsisilbi ngayong sagisag ng laban sa pyuda- 
lismo at para sa tunay na repormang agraryo sa 
ilalim ng mahigit dantaon nang paghahari ng mga lu- 
ma at bagong malalaking panginoong maylupa. Mala- 
king inspirasyon ito sa pagsusulong ng interes ng 
sambayanan at pakikibaka para sa pangunahing nila- 
laman ng bagong demokratikong rebolusyon: lupa pa- 
ra sa mga walang lupa. Nililikha ng sitwasyon sa Haci- 
enda Luisita ang mas marami at mas mainam pang 
mga oportunidad para sa pagsusulong ng rebolusyo- 
naryong kilusan at digmang bayan. 
Nailalarawan hindi lamang sa asyenda kundi sa bu- 
ong bansa ang mahigpit na Y Dn 
pagkakaisa at puspusang (YY 
pakikibaka ng mga magsasa- 


N ng pakikibaka sa Hacienda Luisita Inc. (HLI) ay 


(C53 


Kasaysayan 
ng Hacienda Luisita 
PAHINA 5 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


ka at manggagawang bukid sa asyenda para isulong 
ang tunay na repormang agraryo at basagin ang pyu- 
dal na monopolyo sa lupa. Nailalarawan ang kahanga- 
hangang tapang at lakas, at ang masigasig na pagpu- 
pursige ng mamamayan sa asyenda sa kabila ng labis- 
labis na mga disbentahe at sa harap ng mga panlilin- 
lang, panggigipit at pandarahas ng malaking pangino- 
ong maylupa at kinakasangkapan nitong mga pwersa, 
ahensya at rekurso ng reaksyunaryong estado. 

Ang mga tampok na sitwasyon sa HLI ay nagbibi- 
gay sa laban doon ng ibayong timbang sa pulitika at 
masaklaw na implikasyong sosyo-istoriko sa buong 
bansa. 

Tumampok sa laban sa asyenda ang kahungkagan 

ng stock distribution option bilang 


Ya tusong anyo ng kunwa'y pagpa- 
S Gi di patupad ng reporma sa lupa, pero 
5 sa katunaya'y pagpapatuloy ng monopo- 


lyong pyudal sa asyenda. Pinatampok din nito ang 
iba pang mga paraan ng malaking panginoong maylu- 
pa para lalong gipitin at pahirapan ang mga magsasa- 
ka at manggagawang bukid doon. 
Dr Ang laban sa asyenda ay pinatampok lalo 
” 4 ng masaker na inihasik ng malaking pangino- 
ong maylupa at mga pasistang pwersa ng reak- 
syunaryong estado sa pagsisikap na wasakin ang 
welga limang taon na ang nakararaan, at ang di 
natitinag na paglaban ng mamamayan doon. Ta- 
ma lamang na singilin ng mamamayan ang rehi- 
meng US-Arroyo, ang malaking panginoong maylu- 
pang pamilyang Cojuangco at Aquino, at ang gina- 


N 


Lider-magsasaka 
sa Bikol, pinaslang 
PAHINA 7 


18 armas, nasamsam 
PAHINA 11 


mit nilang mga pasistang pwersa 
sa panunupil at pagmasaker sa mga 
nagwewelgang magsasaka at 
manggagawang bukid sa asyenda 
noong Nobyembre 16, 2004. Ga- 
yundin, wasto ang mariing pagba- 
tikos sa pamilyang Cojuangco at 
Aquino sa ilang dekada na nilang 
matinding pagsasamantala at 
pang-aapi sa mga manggagawa at 
magsasaka sa Hacienda Luisita. 

Ang di humuhupang paglaban 
ng mamamayan sa asyenda ay pa- 
tuloy na nagsisilbing inspirasyon 
sa laban ng mga magsasaka at iba 
pang hirap, pinagsasamantalahan 
at inaaping mamamayan. Natatangi 
ang naganap na welga sa Hacienda 
Luisita sa lawak at saklaw ng naa- 
bot nitong pagkakaisa, pagpupun- 
yagi, mga sakripisyo at mga ta- 
gumpay. 

Nabuo at napag-ibayo pa ang 
pinakamalawak na pagkakaisa at 
sama-samang paglaban ng mga 
manggagawang bukid at mangga- 
gawa sa sentral, lubos na napakilos 
ang mga pamilya at komunidad ni- 
la at nakabig ang malawak na su- 
porta ng mga demokratikong pwer- 
sa at sambayanang Pilipino. Nag- 
silbi itong makapangyarihang san- 
data sa pampulitikang pagpukaw at 


EB VAN 


Taon XL Blg. 22 Nobyembre 21, 2009 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


pagmumulat sa malawak na masang 
inaapi at pinagsasamantalahan. 

Naging ganap na welgang ba- 
yan ito na nakapagsustini ng mala- 
kihang piket at sarisaring anyo at 
laki ng suportang mga aksyon at 
protestang masa katulad ng mga 
rali sa lansangan, barikada at kum- 
prontasyon. Naparalisa nito ang 
asyenda at sentral sa loob ng ma- 
higit isang taon at epektibo nitong 
binigo ang iba't ibang maniobra at 
pang-aatake ng malaking pangi- 
noong maylupa at mga galamay ni- 
to, kabilang ang pagmasaker, pau- 
lit-ulit na pamamaslang at pagta- 
tambak ng mga armadong pasis- 
tang tropa sa piketlayn at mga ba- 
ryo ng asyenda. 

Lagpas pa sa welga, napalawak 
ng mamamayan sa asyenda ang 
inisyatiba, pamamaraan at pleksi- 
bilidad sa kanilang pakikibaka at 
ang iba't ibang anyo ng direktang 
paggigiit ng karapatan sa lupa at 
hanapbuhay. Tampok dito ang la- 
ban ngayon ng mga magsasaka at 
manggagawang bukid sa sama-sa- 
mang pagbubungkal nila ng lupa 
ng asyenda para sa patuloy na 
paggigiit ng kanilang karapatan sa 
lupa at hanapbuhay. Ginawa nila 
ito habang nasa kaigtingan pa ng 


Nilalaman 


Editoryal: 

Laban sa Hacienda Luisita 

Laban para sa bungkalan 

Ika-5 taong anibersaryo ng masaker 
Kasaysayan ng Hacienda Luisita 


Lider-magsasaka sa Bikol, pinaslang 
Mga paglabag sa EV 

Paghirang kay Gonzales 

Barkong LAKAS-KAMPI, lumulubog 
18 armas, nasamsam 

Bihag na militar, pinalaya 

Laban sa Laiban Dam 


Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


pakikipaglaban sa sakim at malu- 
pit na malaking panginoong may- 
lupa. 

Batid ng mga magsasaka at 
manggagawang bukid sa asyenda 
na ang mas mahaba, mas masak- 
law, mas masalimuot at mas ma- 
panghamon pang pakikibaka ay ya- 
ong para sa tunay na reporma sa 
lupa. Lalo itong pinatunayan ng 
malaking panginoong maylupang 
pamilyang Cojuangco na mula't sa- 
pul ay wala silang balak na bitiwan 
ang asyenda. Umaasa ang mga 
Cojuangco na bunga ng matagal na 
dislokasyon sa kabuhayan ng mga 
manggagawang bukid at sa pama- 
magitan ng iba't ibang taktikang 
panlilinlang, panghahati at pang- 
gigipit, madidisorganisa at sa ka- 
launa'y mawawasak din ang lakas 
ng nagkakaisang mamamayan sa 
loob ng asyenda at ang suporta sa 
kanila. 

Nananatiling mahigpit ang pa- 
ngangailangang palakasin pa ang 
gawain sa pulitika at organisasyon, 
pahusayin pa ang mga taktika sa 
paglaban at makuha ang malawak 
na suporta ng bayan upang patuloy 
na nakahanda sa mahaba at mahi- 
rap pang laban. Dapat mas palaka- 
sin at gawing mas sustinido ang 
gawaing pagpapalalim at pagpapa- 
laganap ng mga usapin sa asyenda 
at laban ng mga manggagawang 
bukid at manggagawa sa asyenda, 
at pagsikapan ang pagpapalawak 
ng suporta sa kanila. 

Ang laban na ito ay laban di na 
lamang ng mga magsasaka at 
manggagawang bukid sa asyenda, 
kundi laban ng lahat ng mga mag- 
sasaka at manggagawang bukid na 
walang lupa at ng buong sambaya- 
nang Pilipino. 

Dapat mataman ding subay- 
bayan ang mga pakana at maniobra 
ng pamilyang Cojuangco at ki- 
nakasangkapan nilang mga pasis- 
tang pwersa at rekurso ng reaksyu- 
naryong estado, at pahusayin ang 
mga taktika laban sa kanila. ABI 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


Laban sa pagpapatigil 
sa bungkalan 


igo ang pamilyang Cojuangco sa plano nitong palayasin ang mga 
Bise ng Hacienda Luisita. Bunga ito ng matagumpay na sama- 

samang pagkilos ng mga residente para igiit ang karapatan nilang 
manatili sa asyenda at patuloy na bungkalin ang lupang matagal nang 
dapat naipamahagi sa kanila. Ayon sa Unyon ng mga Manggagawa sa 
Agrikultura (UMA), ang kasalukuyang pagbubungkal ng mga magsasaka 
at manggagawang bukid ang siyang bumubuhay sa 1,676 residente sa 
sampung barangay na saklaw ng asyenda: Malapacsiao (244.5 ektarya), 
Asturias (209.93 ektarya), Bantog (258 ektarya), Cut-cut (275.9 ekta- 
rya), Balite (153.4 ektarya), Mutrico (248 ektarya), Pando (163 ektarya), 


Texas (140 ektarya), Pasajes (60 ektarya) at Parang (51.5 ektarya). 


Isang memorandum ang inila- 
bas ng Hacienda Luisita Inc. (HLI) 
noong Disyembre 18, 2008 na nag- 
papatigil sa mga residente sa pag- 
bungkal pa sa asyenda at tuluyang 
nagpapalayas na sa kanila rito. Ini- 
labas ito isang araw matapos ipasa 
ng Mataas at Mababang Kapulu- 
ngan ng Kongreso ang isang mag- 
kasanib na resolusyong nagpapala- 
wig sa CARP at kung saan bolunta- 
ryo na lamang ang paglahok ng 
mga panginoong maylupa sa repor- 
mang agraryo (ititigil na ang sapi- 
litang pagbili ng gubyerno sa mga 
lupaing dapat ipamahagi). 

Sa naturang memorandum ng 
HLI, sinabihan ang mga magsasaka 
na pagsapit ng Oktubre 30, 2009 
ay dapat sira na ang lahat ng iti- 
nanim nila sa tinukoy na mga ba- 
hagi ng asyenda at nakalikas na si- 
la sa lugar. Ayon sa memorandum, 
ang mga pwedeng magpatuloy sa 
pagbubungkal ng lupa sa asyenda 
ay yaon lamang 
magpaparehis- 
tro muna sa 
HLI bilang 
mga “lehiti- 
mong bene- 
pisyaryo” 
sa kondi- 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


dedeklara sila ng pagsang-ayon sa 
iskemang stock distribution option 
(SDO.) Halos lahat ay di pumansin 
sa memorandum at ang iilang nag- 
parehistro ay mga tagalabas na ipi- 
nasok ng mga Cojuangco sa asyen- 
da para manggulo sa hanay ng mga 
magsasaka roon. Dahil dito'y iniu- 
sog ng HLI ang dedlayn sa No- 
byembre 15. Di pa rin tumupad sa 
bagong dedlayn ang mga magsasa- 
ka na patuloy sa mahigpit nilang 
pagkakaisa, at sa pananatili at 
pagbubungkal ng lupa ng asyenda. 
Samantala, patuloy ang kanilang 
mas matagalang pakikibaka para sa 
tunay na reporma sa lupa. 

Ang sama-samang pagbubung- 
kal ng mga magsasaka at mangga- 
gawang bukid sa lupa na dating ti- 
natamnan ng tubo ay tuwirang ak- 


syon ng ma- 
A Br sa para 

PF 7 igiit ang 
Was karapatan sa lupa at 


hanapbuhay. Ang bunga ng 
kanilang pagbubungkal ang si- 


f yang ikinabuhay nila at pinagmu- 


lan ng dagdag na panustos sa piket 
noong kaigtingan ng welga. Ito 
ang patuloy na bumubuhay sa ka- 
nila sa harap ng marurumi at ma- 
dudugong pamamaraan ng mga 
Cojuangco para gipitin at mapala- 
yas sila. 

Direktang nakakawing ito sa 
isyu ng lupa at nagpatampok sa 


usapin ng tunay na reporma sa lu- 
pa. Sa gayon, direktang naigiit ng 
masa, batay sa di karaniwang lakas 
ng pagkakaisa at paglaban nila at 
malawak na suportang tinatamasa 
nila, ang karapatan sa lupa at ha- 
napbuhay lampas sa makitid na ipi- 
nahihintulot at iniaalok ng huwad 
na reporma sa lupa. 

Lalo itong nagpapatatag sa ka- 
nilang pagkakaisa at paglaban. 
Hindi basta makakatkat sa kamala- 
yan ng masa ang malalim na inukit 
ng sama-samang paglaban at orga- 
nisadong inisyatiba upang igiit ang 
kanilang demokratikong karapatan 
sa lupa at hanapbuhay sa halip na 
umasa sa awa at limos ng pangino- 
ong maylupa at reaksyunaryong es- 
tado. 

Ang kumplikadong taktikal na 
relasyon ng pagpupunyagi sa ligal 
na pakikibaka habang hindi nagpa- 
palimita sa makitid na hangganan 
ng batas sa huwad na reporma sa 
lupa ay lalo pang nagiging mase- 
lan. Ito'y dahil ang kalaban ay isa 
sa pinakamaimpluwensyang pami- 
lya ng panginoong maylupa, at ang 
usapin ng SDO at aplikasyon ng re- 
porma sa lupa sa mga plantasyon 
ng mga tanim na komersyal ay na- 
pakakritikal na isyu para sa mga 
bagong-tipong panginoong maylu- 
pa, ang pinakamakapangyarihang 
bloke ng mga panginoong maylupa. 

Gayunman, malinaw sa mga 
magsasaka at manggagawang bu- 
kid na hindi nagtatapos sa bung- 
kalan ang kanilang paglaban at 
ito'y bahagi lamang ng kanilang 
pakikibaka. Kagyat na pantawid- 
gutom at pagpapalakas ng hanay 
ang layunin ng kanilang pakikiba- 
kang bungkalan. Kaalinsabay nito, 
batid nilang segundaryo ito sa ka- 
nilang pakikibakang unyon at pam- 
pulitika at nakatutulong sa pagsus- 
tini at higit pang pagsusulong ng 
kampanyang masa laban sa SDO at 
nagpapatuloy na pangunahing la- 
ban nila para sa tunay na reporma 
sa lupa. ABI 


3 


Ika-5 anibersaryo ng masaker 
sa Hacienda Luisita, ginunita 


magsasaka ng Hacienda Luisita at mga tagasuporta nila para guni- 


ING ng serye ng mga pagkilos ang mga manggagawa at 


tain ang ika-limang anibersaryo ng masaker sa asyenda na naga- 
nap noong Nobyembre 16, 2004. Pinangunahan ng United Luisita Work- 
ers Union (ULWU) at Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisi- 


ta (AMBALA) ang mga pagkilos. 

Kasama ang Kilusang Magbubu- 
kid ng Pilipinas (KMP) at iba pang 
mga tagasuporta, nagpiket noong 
Oktubre 30 ang mga myembro ng 
ULWU at AMBALA sa tapat ng Jose 
Cojuangco and Sons Building sa 
Makati, ang punong himpilan ng 
pamilyang Cojuangco. Ang araw na 
ito ang unang dedlayn para sa pag- 
papatigil sa pagbubungkal ng lupa 
at pagpapalayas sa mga magsasaka 
at manggagawang bukid sa asyen- 
da. Dahil sa tindi ng pagbatikos, 
napilitan ang mga Cojuangco na 
palawigin ang dedlayn hanggang 
Nobyembre 15. 

Isa pang rali ang ginanap sa 
Mendiola noong Nobyembre 6 kung 
saan ipinanawagan ng mga nagpo- 
protesta ang pagbasura sa Compre- 
hensive Agrarian Reform Program 
with Extension and Reform (CARP- 
ER). Ang bagong programa ay di la- 
mang nagpalawig sa huwad na 
CARP kundi nagpasahol pa rito da- 
hil tahasang ginawang boluntaryo 
na lamang ang implementasyon ng 
repormang agraryo. Binatikos din 
ng mga raliyista si Gloria Arroyo 
sa kawalang-aksyon niya sa 
nangyaring masaker. 

Isang caravan naman 
ang pinangunahan ng 
partidong Anakpawis ka- 
sama ang iba pang 
progresibong organisa- 
syon noong Nobyem- 
bre 12-16. Umabot sa 
100 sasakyan ang lu- 
mahok sa huling yugto ng 
caravan mula sa tangga- 
pan ng Department of Agricul- 


Pg 


4 


TUPAAT 
MAGBUBUKID SA HACIENDA LUISITA | 


ture sa Elliptical Road sa Quezon 
City patungong Hacienda Luisita sa 
Tarlac noong Nobyembre 16 at 
doon nila ginunita ang masaker. 
Bahagi ang pagkilos ng pandaigdi- 
gang araw ng protesta laban sa pa- 
nunupil sa unyonismo ng mga 
manggagawa. 

Pagdating sa Hacienda Luisita, 
ang caravan ay sinalubong ng mga 
magsasaka at manggagawang bu- 
kid ng asyenda. Nagmartsa ang 
2,000 nagpoprotesta hanggang sa 
Gate 1 ng Central Azucarera de Tar- 
lac na siyang pinangyarihan ng ma- 
saker. Kinalampag nila ang tarang- 
kahan. Kinagabihan ay naglunsad 
sila ng kulturang pagtatanghal. 
Ipinanawagan nila ang hustisya at 
lupa para sa mga magsasaka. 

Ayon kay Renato Reyes, Jr., 
pangkalahatang kalihim ng Bagong 
Alyansang Makabayan (BAYAN), 
“Ang rehimeng Arroyo, sa pamama- 
gitan ng Department of Labor, at 
ang Armed Forces of the Philip- 
pines at Philippine National 

Police, kasama 
ang ma- 
. neydsment 
\ ng Haci- 


IN M 
tb] 


KATARUNGAN PARA SANGA | 


ON [} 5 
SN LIN D Ll 


vii TOA 


enda Luisita ang siyang responsa- 
ble sa trahedya ng Nobyembre 16, 
2004. Di natin nakakalimutan at di 
natin dapat kalimutan ang kanilang 
nagpapatuloy na pananagutan.” 

“Ang Hacienda Luisita ay sim- 
bulo ng kabiguan ng umiiral na gu- 
byerno, mula sa rehimeng Aquino 
hanggang sa kasalukuyan, na resol- 
bahin ang problemang agraryo na 
nagnanaknak sa buong bayan. Ang 
Hacienda Luisita ay isa lamang sa 
maraming malalaking lupain sa 
bansa kung saan nananatili ang 
kontrol ng malalaking panginoong 
maylupa at ang pagsasamantala ni- 
la sa mga magsasaka,” ani Reyes. 

May natatanging papel ang la- 
ban sa asyenda laluna't isa sa mga 
heredero nito, si Sen. Benigno 
"Noynoy" C. Aquino III ay isa 
ngayon sa mga nangangarap na 
maging presidente ng bansa. Hindi 
sapat na sabihin niya na maliit la- 
mang ang bahagi niya at ng pami- 
lya niya sa asyenda. Aniya'y 4% la- 
mang ang pag-aari ng kanyang pa- 
milya rito. Pero ikinukubli nito ang 
patuloy na pagsuporta ni Aquino sa 
nagpapatuloy ding interes ng bu- 
ong pamilya na mahigpit na kon- 
trolin ang asyenda. 

Ikinakatwiran niyang masya- 
dong marami ang mga magsasaka 
at manggagawang bukid samanta- 
lang kaunti lamang ang natitirang 
lupa ng asyenda. Kaya di na raw 
maaaring ipamahagi ang lupa sa 
asyenda sa mga nagbubungkal ni- 


to. Sa halip, balak nilang ibenta na 


lamang ang 
asukarera. 
Ang totoo, malaki pa ang lupa 
ng asyenda na maaaring ipamahagi 
ngunit sadyang paspasang pinalili- 
it ng pamilyang Cojuangco ito. Pa- 
ngunahing inaatupag ng pamilya 
nitong nakaraang mga taon ang 
pagbebenta, pagpapaupa at pag- 
papalit-gamit ng paparaming ba- 
hagi ng asyenda mula sa agrikultu- 
ral tungo sa komersyal, industriyal 


lupa at itira ang 


e WA at residensyal na gamit. ABI 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


Kasaysayan 


ng Hacienda Luisita 
at magiting na pakikibaka 


milyang Cojuangco ang pag-aari sa asyenda ay umiiral na ang ma- 


Bri pa man mapasakamay ng malaking panginoong maylupang pa- 


tinding pangangamkam ng lupa at pyudal na pagsasamantala at 


pang-aapi sa mga magsasaka. 

Taong 1882, panahon pa ng ko- 
lonyalismong Espanyol nang iga- 
wad ng hari ng Spain sa Compaña 
General de Tabacos de Filipinas (Ta- 
bacalera) ang pagmamay-ari ng lu- 
pang saklaw ngayon ng Hacienda 
Luisita. Sa loob ng halos kalaha- 
ting siglo ay tinamnan ng tabako 
ang asyenda. Subalit mula 1920, 
ilang taon makaraang pumalit ang 
kolonyalismong US, ay ginawa na 
itong tubuhan. Bunsod ito ng pag- 
bubukas ng US sa malawakang im- 
portasyon ng asukal mula sa mga 
kolonya nito. Lumaganap ang mga 
taniman at gilingan ng tubo sa ma- 
lalawak na bahagi ng bansa. Itina- 
yo noong 1927 ang Central Azuca- 
rera de Tarlac sa lupa ng Tabacale- 
ra. 

Noong huling bahagi ng dekada 
1940 hanggang sa kalakhan ng de- 
kada 1950, sumigla ang pagkilos sa 
hanay ng mga magsasaka at mang- 
gagawang bukid sa Central Luzon, 
kabilang ang mga nasa Central 
Azucarera de Tarlac. Lumakas ang 
panawagan nilang mapasakanila 
ang lupang sinasaka nila. Ang ka- 
tatayong United Luisita Workers" 
Union (ULWU) na kinabibilangan 
ng mga manggagawang bukid sa 
tubuhan ay naglunsad ng welga 
noong 1957 laban sa pagtanggi ng 
mga Espanyol na may-ari ng asyen- 
da na kilanlin ang unyon at big- 
yang-katuparan ang kahilingan ng 
mga manggagawang bukid para sa 
lupa. Kaalinsabay, sa paligid at lo- 
ob ng asyenda ay lumalakas na rin 
ang armadong rebolusyonaryong 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


kilusan na nagtataguyod ng kara- 
patan ng mga manggagawang bu- 
kid na magkalupa at mag-organisa 
ng sarili. 

Mabigat na pinroblema ng mga 
Espanyol na may-ari ng asyenda 
ang paglaban ng mga manggaga- 
wang bukid sa asyenda at mangga- 
gawa sa sentral, kaya noong 1957 
ay binitiwan na nila ang asyenda at 
umalis na sila sa bansa. Ngunit ba- 
go sila umalis, namagitan ang rehi- 
meng Magsaysay para mabili ng 
malapit na alyado nitong si Jose 
“Peping” Cojuangco Sr. ang asyen- 
da at sentral. Noon pa man, ang 
pamilyang Cojuangco ay isa na sa 
pinakamayayamang pamilya sa bu- 
ong bansa. Mula sa nauna nilang 
maliit na gilingang sentral sa Pa- 
niqui, Tarlac ay may lumalaking in- 
teres na sila sa pagtatanim ng tu- 
bo at pagluluwas ng asukal. Pero 
para mabili nila ang mas malaking 
asyenda at sentral ng Hacienda Lu- 


isita, nangailangang mangutang 
ang pamilya nang malaki mula sa 
isang malaking bangko sa US, bu- 
kod pa sa Government Service In- 
surance System. Itinayo ng mga 
Cojuangco ang Tarlac Development 
Corporation (Tadeco) para rito. Ang 
garantiya ng gubyerno sa mga 
utang ng mga Cojuangco na nagbi- 
gay-daan sa pag-angkin ng Tadeco 
sa Hacienda Luisita at Central 
Azucarera de Tarlac noong 1957 ay 
may kondisyong ipamamahagi ng 
pamilya ang lupain sa mga mang- 
gagawang bukid sa asyenda maka- 
raan ang sampung taon. 

Subalit nang lumampas na ang 
1967 at dumaan na rin ang sampu 
pang taong palugit nang walang 
pamamahagi ng lupa na ipinatutu- 
pad ang mga Cojuangco, lumakas 
ang angal ng mga manggagawang 
bukid sa di pagtupad ng obligasyon 
ng panginoong maylupa. Noong 
1980 ay nagsampa na ng kaso ang 
mga manggagawang bukid laban sa 
mga Cojuangco. Noong Disyembre 
1985, nagpasya ang korte na dapat 
na ngang ipamahagi sa mga mang- 
gagawang bukid ang lupa, pero 
umapela laban dito ang pamilyang 
Cojuangco. 

Nang maibagsak ang pasistang 
diktadurang Marcos noong Pebrero 
1986 at makaupo na sa Malacanang 
ang ikaanim na anak ni “Peping” 


Cojuangco Sr.--si Corazon (Coju- 
angco Aquino--ang dantaon nang 
iginigiit ng mga magsasaka na 
magkaroon ng lupang mabubungkal 
ay sumambulat at naging mada- 
gundong na panawagan di na la- 
mang sa Hacienda Luisita kundi sa 
buong bansa. Ngunit tulad ni Mar- 
cos, walang totoong kagustuhan si 
Aquino na magpatupad ng tunay na 
reporma sa lupa. 

Naganap ang Masaker sa Men- 
diola noong Enero 22, 1987 nang 
dahasin ng mga gwardya ng Pala- 
syo at iba pang pwersang militar at 
pulisya ng reaksyunaryong estado 
ang mga magsasaka at iba pang ra- 
liyista na nagmartsa roon mula pa 
sa mga prubinsya para dalhin sa 
tarangkahan ng Malacafiang ang 
kanilang kahilingan para sa tunay 
na reporma sa lupa. Lalong pina- 
tampok ng karumal-dumal na masa- 
ker na ito ang kahilingan ng mga 
magsasaka para sa lupang mabu- 
bungkal. 

Tinangka ng rehimeng Aquino 
na lansihin ang mga magsasaka sa 
pamamagitan ng huwad na Com- 
prehensive Agrarian Reform Pro- 
gram (CARP), na naging batas no- 
ong Hunyo 1988. 

Huwad at maka-asendero na 
nga ang CARP, gumawa pa ang pa- 
milyang Cojuangco ng iskema para 
iwasan ito. Inikutan ng Malaca- 
Aang at pamilyang Cojuangco ang 
implementasyon ng CARP sa Haci- 
enda Luisita sa pa- 
mamagitan ng pag- 
balangkas ng iske- 
mang stock distributi- 
on option (SDO) na 
ginawang bahagi ng ” 
CARP. Sa katunayan, 
binuo na ng pami- #xz 
lyang Cojuangco at NAY 
ng rehimeng Aquino 
ang SDO bago pa 
man maisabatas ang 
CARP, at tusong 
isiningit ang iske- 
mang ito sa Execu- 


6 


tive Order 229, isang taon bago pa 
man maipasa ang CARP. Nagsilbi 
itong batayan para dalawang bu- 
wan bago pa man maisabatas ang 
CARP ay tuluyang napawalambisa 
ang kasong nakasalang noon sa Co- 
urt of Appeals kaugnay ng pagla- 
bag ng mga Cojuangco sa kasundu- 
an para sa pamamahagi ng lupa ng 
Hacienda Luisita. 

Gamit ang SDO, sa halip na ipa- 
mahagi sa mga nagbubungkal ang 
lupa ng asyenda ay “nagkaloob” 
ang mga Cojuangco ng mga sapi sa 
isang bagong korporasyong sad- 
yang itinayo para lamang sa pag- 
papatupad ng iskemang ito--ang 
Hacienda Luisita Inc. (HLI). Suba- 
lit ang mismong sentral, ang mga 
makinarya, ang mga lupang di agri- 
kultural, at mga komersyal, indus- 
triyal, residensyal at iba pang mala- 
laking interes ng mga Cojuangco sa 
asyenda ay nanatiling pag-aari ng 
Tadeco at Central Azucarera de Tar- 
lac at hindi ipinasok sa HLI para di 
mabawasan ang monopolyong pag- 
aari ng mga Cojuangco sa mga ito. 

Kapalit ng mga lupaing dapat 
maipamahagi sa mga magsasaka at 
manggagawang bukid sa asyenda, 
kunwa'y binigyan sila ng 33% ng 
mga sapi sa HLI na paghahatian ng 
mahigit 5,700 magsasaka at mang- 
gagawang bukid. 

Ang mga bahagi ng sapi na ipa- 
pangalan sa mga magsasaka at 
manggagawang bukid ay itinali pa 

sa kabuuang bilang 
d ng oras ng pagtatra- 
h Y baho nila para sa 

sentral.  Mabubura 
ang bahagi sa mga 
sapi ng mga tumigil 
| sa pagtrabaho sa 
HIEN sentral. 

Unti-unti nang 
nababawi ng mga 
Cojuangco ang baha- 
gi ng mga sapi ng 
mga sinesante na sa 
kanilang trabaho sa 
asyenda, at lumiliit 


ang kabuuang mga saping nakalaan 
sa mga magsasaka at manggaga- 
wang bukid. Gumagawa ang HLI ng 
iba't ibang paraan para mag-alisan 
ang mga nagtatrabaho roon, kabi- 
lang na ang tahasang pagsisisante, 
ang sadyang pagbabawas ng mga 
oras ng paggawa at maraming pag- 
kakaltas sa sahod (kaya sa karani- 
wa'y mga P9.50 na lamang ang na- 
titirang sahod ng bawat mangga- 
gawa sa isang araw ng paggawa). 
Kinakasangkapan din ng mga Coju- 
angco ang mga pwersa ng AFP, PNP 
at CAFGU para tuluy-tuloy na gipi- 
tin ang mga lider at myembro ng 
mga unyon ng mga manggagawa at 
manggagawang bukid sa asyenda. 

Malaking bahagi na ng 6,453 
ektaryang lupain ng asyenda ang 
naipailalim na sa pagpapalit-ga- 
mit. Noon pang 1995 ay mahigit 
3,500 ektarya na ang nakatakdang 
ibaling sa komersyal, industriyal at 
residensyal na gamit. Bukod dito, 
umabot na sa 2,000 ektarya ng 
asyenda ang naibenta o ipinauupa 
na ng mga Cojuangco sa mga dayu- 
han at sa mga pinapaborang lokal 
na negosyante at pulitiko. 

Layunin ng mga Cojuangco na 
gawing pangunahing sentrong ko- 
mersyal ng prubinsya ang Hacienda 
Luisita para mapakinabangan nila 
ang higit na pagpapataas ng pre- 
syo ng lupa. Kaya nakipagkutsaba- 
han sila sa magkakasunod na rehi- 
men para itawid sa pinakagitna ng 
lupain ng asyenda ang P170-mil- 
yong Subic-Clark-Tarlac Expressway 
(SCTEx). Kumita sila ng milyun-mi- 
lyong pisong tubo nang bilhin ng 
gubyerno ang ginamit ditong 83 
ektarya ng lupa ng asyenda sa pre- 
syong mahigit sampung ulit na ma- 
taas kaysa sa halaga nito. 

Bunga ng kasakiman, pandara- 
ya at pang-aapi sa kanila ng 
maneydsment, sunud-sunod ang 
mga inilulunsad na laban at isina- 
sampang kaso ng mga magsasaka 


“Kasaysayan...,” sundan sa pahina 7 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


sin: PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Lider-magsasaka sa Bicol, 
pinaslang 


inakatampok sa mga pasistang krimen ng rehimeng US-Arroyo nga- 
Pio: Nobyembre ang walang awang pagpaslang sa =a 

isang lider-magsasaka at kasapi ng partidong Anakpa- 
wis sa Camarines Sur. Bukod sa kanya, dalawang magsasaka 
rin ang sinalbeyds ng mga sundalo sa Sorsogon. Dinukot na- 
man ang dalawa pang magbubukid sa parehong prubinsya at hin- 


hayag and AFP dito sa midya na 
pumupuri sa mga gawain ng militar 
sa bulubunduking barangay ng Ca- 
piz at Iloilo. Nilagdaan ito ng nag- 
ngangalang “Leeboy”, na nanana- 
wagan sa kanyang mga “kasama- 
han” na magsalong na ng kani- 
lang mga sandata at magbalik-lo- 
ob sa gubyerno. 
Nobyembre 10. Pi- 


di pa inililitaw hanggang ngayon. 


Nobyembre 19. Iligal na gina- 
mit ng militar ang “email account” 
ng Human Rights and Information 
Center (HRIC) at Panay Alliance- 


Karapatan 


wang 


“Kasaysayan...,” mula sa pahina 6 


at mga manggagawang bukid laban sa HLI at mga 
Cojuangco. 

Noong Setyembre 2003, binoykot ng mga magsa- 
saka at manggagawang bukid ang eleksyon para sa 
mga kinatawan sa lupon ng HLI dahil balewala ang 
apat na kinatawan nila sa pitong kinatawan ng mga 
Cojuangco. Noong Oktubre 2003, ang mga myembro 
ng ULWU at pati mga superbisor ng HLI ay nag-apela 
sa Department of Agrarian Reform (DAR) para pawa- 
lambisa ang SDO dahil hindi ibinibigay ng HLI ang da- 
pat mapunta sa kanilang mga dibidendo sa sapi, ang 
1% na bahagi nila sa kabuuang benta ng HLI at ang 
33% bahagi mula sa mga benta ng mga lupa. Noong 
Disyembre 2003, ang mahigit 5,000-kataong Alyansa 
ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) 
ay nagsampa ng petisyon sa DAR para pawalambisa 
ang SDO at kapalit ay direkta nang ipamahagi sa ka- 
nila ang mga lupa ng asyenda. 

Dahil sa pagmamatigas ng maneydsment ng HLI, 
umigting ang pakikipaglaban ng mga manggagawang 
bukid sa iba't ibang paraang ginagawa ng mga Coju- 
angco para masisante ang mga lider, mawasak ang 
mga unyon sa asyenda--kapwa ang 5,000-kataong 
United Luisita Workers Union at ang 700-kataong Cen- 
tral Azucarera de Tarlac Labor Union---at mapagkaitan 
ng makatarungang sahod at mga benepisyo ang mga 
myembro nito. Naobliga ang mga unyong ito na mag- 
lunsad ng welga noong Nobyembre 2004. 

Nobyembre 6, nagpiket sila at hinarangan ang 
Gate 1 at 2 ng sentral. Nobyembre 10, naglabas ang 
Department of Labor and Employment (DOLE) ng kau- 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


para manloko. 
Gamit ang email ng dala- 
organisasyon, 
nagpadala ng isang pa- 


naslang si Rodrigo Tor- 
res, lider ng Bicol 
Coconut Planters As- 
sociation Inc. (BCPAI) 
at kasapi ng Anakpawis 
sa Camarines Sur. Pinaslang si 


tusang Assumption of Jurisdiction (AJ). Binigyang- 
katwiran ng AJ ang mga pulis at militar na gamitan na 
ng dahas ang pagbubuwag sa welga. Sa tulak din ng 
mga Cojuangco, kabilang na si Benigno “Noynoy” 
Aquino III na siyang kongresistang kumakatawan no- 
on sa distrito, lalong pinanggigilan ng Northern Luzon 
Command ng AFP ang mga nagwewelga at ginawang 
pokus ng kanilang kampanyang militar ang asyenda sa 
pagdadahilang pakana raw ng mga komunista ang 
pag-aalsa ng mamamayan doon. 

Nobyembre 16, 2004, marahas na binuwag ang 
welga. Isang madugong masaker ang naganap, kung 
saan pitong manggagawa ang kaagad na nasawi at pi- 
tong iba pang seryosong nasugatan ang namatay ma- 
karaan ang ilang araw. 

Hindi nakuntento ang rehimeng Arroyo, ang mga 
pwersang militar at pulis at ang mga Cojuangco sa 
masaker. Pinaghahanap at sunud-sunod pang pinag- 
papatay ang mga lider at tagasuporta ng mga lumala- 
bang magsasaka at manggagawang bukid sa asyenda. 
Kabilang sa iba pang pinaslang sina Marcelino Beltran, 
tagapangulo ng Alyansa ng Magbubukid sa Tarlac (Di- 
syembre 8, 2004): Konsehal Abelardo Ladera (Marso 3, 
2005): Fr. William Tadena (Marso 13, 2005): Ricardo 
Ramos, presidente ng CATLU (Oktubre 25, 2005): at 
Bishop Alfredo Ramento ng Iglesia Filipina Independi- 
ente (Oktubre 3, 2006). Si Ronald Intal, isang lider- 
kabataan ay dinukot noong Abril 3, 2006 at hanggang 
sa kasalukuyan ay nawawala pa rin. 

Hanggang ngayon ay wala pang kahit isa sa mga 
militar o pulis na sangkot sa masaker ang pinarurusa- 
han. Lalunang hindi pa napananagot ang mismong 
mga nag-utos ng masaker. AB) 


7 


Torres ng mga di nakikilalang ber- 
dugo ng rehimeng Arroyo malapit 
sa kanyang tirahan sa Barangay San 
Pablo, Del Gallego, Camarines Sur. 

Ayon kay Felix Paz ng Kilusang 
Magbubukid ng Pilipinas (KMP), pi- 
natay si Torres dahil sa kanyang 
pakikipaglaban para sa mga kara- 
patan ng mga magsasaka na mag- 
karoon ng sariling lupa. Bilang li- 
der ng BCPAI, mariin ding ipinaki- 
kipaglaban ni Torres na maibalik 
ang pondo ng coconut levy at lupa 
sa mga magsasaka. 

Si Torres ang ika-51 biktima ng 
ekstrahudisyal na pamamaslang sa 
Camarines Sur at ika-196 na bikti- 
ma sa rehiyon ng Bicol. 

Nobyembre 5. Nireyd ang lokal 
na upisina ng Makabayang Koali- 
syon Para sa Mamamayan (Makaba- 
yan) sa Iligan City. Ayon sa Maka- 
bayan, tinangay ng mga nagreyd 
ang mga litrato ng ilang myembro 
ng League of Filipino Students. Ki- 
nuha rin nila ang ilang mahahala- 
gang dokumento at laman ng mga 
kompyuter. 

Nobyembre 4. Dinukot ng mga 
elemento ng 49th IB ang mga mag- 
sasakang sina Barangay Kagawad 
Jerry Doctor, 39 anyos at Jose Lus- 
tistica, 36 anyos, parehong resi- 
dente ng Barangay Maalo, Juban, 
Sorsogon. Pumunta lamang sa ka- 
nilang taniman ang mga biktima 
dakong alas-7 ng umaga nang ma- 
sabat ng mga nag-ooperasyong mi- 
litar. Hanggang ngayon ay hindi pa 
sila inililitaw. 

Nobyembre 3. Natagpuan ban- 
dang alas-4 ng hapon ang mga 
bangkay nina Hernani Requijo Jr., 
34 at Jesus Reonico na dinukot ng 
mga elemento ng 2nd IB noong Ok- 
tubre 28 sa Barangay Mabayawas, 
Libon, Albay. 

Bakas sa mga bangkay ng mga 
biktima ang matinding tortyur at 
pahirap na ginawa sa kanila. Gini- 


8 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


litan ng leeg ang isa, sinaksak at 
tinanggalan ng mga kuko. 

Saksi ang asawa ni Hernani na 
si Vivian Requijo at tatlo pang sibi- 
lyan nang sapilitang dalhin ng mga 
sundalo ang dalawang biktima. Ti- 
nakot sila ng militar na huwag 
magsusumbong kahit kanino kaya 
lumipas ang ilang araw bago nila 
ito isinumbong sa pulisya. 

Oktubre hanggang sa kasalu- 
kuyan. Isang anti-komunistang 
grupo, ang Krusada Kontra Komu- 
nista (KKK), ang namumudmod ng 
mga litratong naglalarawan kina 
Bayan Muna Rep. Satur Ocampo at 
Teddy Casifo, at Gabriela Rep. Liza 


ia 


Maza bilang mga demonyo. Kabi- 
lang din sa mga ipinamumudmod 
ng KKK simula Oktubre ay mga pi- 
napangit ding litrato ng mga lider 
ng mga unyon ng plantasyon ng 
saging. 

Ayon kay Romualdo Basilio, ta- 
gapagsalita ng Anakpawis sa Com- 
postela Valley, hindi magtatagum- 
pay ang mga paninira laban sa mga 
progresibong grupo at paggamit ng 
komunistang pananakot. Alam ng 
mamamayan ng Compostela Valley 
na ang militar ang totoong kalaban 
ng mamamayan at hindi ang mga 
nakikipaglaban para sa kanilang 
kapakanan, aniya. ABI 


Abusong militar 
sa Eastern Visayas 


sa iba't ibang lugar sa Eastern Visayas kung saan nananalasa 


Giet ang pinakahuling mga ulat ng pang-aabusong militar 


ang malupit na Oplan Bantay Laya 2: 

Oktubre 23. Inistraping at giniba ng nag-ooperasyong mga ele- 
mento ng 63rd IB ang kubo ni Walde Mañozo, isang magsasakang ta- 
ga-Barangay Capotoan, Las Navas, Northern Samar. Ibinuhos at ikina- 
lat pa ng militar ang palay na panimula pa lang na inani ng pamilya. 
Kinatay pa ng mga sundalo ang alagang baboy ng pamilya. 

Ginulpi at pilit na isinama sa paggalugad nila sa kagubatan ang 
tatlong kagawad ng barangay na nagpunta sa bahay ni Mañozo kina- 
bukasan para siyasatin ang kanyang kalagayan. Pati ang kapitan ng 
barangay na umalam sa sinapit ng mga kagawad ay binugbog. 

Agosto 27. Pinaslang ng mga nag-ooperasyong elemento ng 63rd 


IB sa pamumuno ni 1Lieutenant Cadil sina Sherwin Malino, isang 
magsasaka at Melvin Basiloy, kagawad ng Barangay Sumuroy, Lope de 
Vega, Northern Samar. Sinaksak si Malino at si Basiloy naman ay nag- 
tamo ng maraming tama ng bala sa katawan. Nasa kanilang sakahan 
ang mga biktima nang masabat ng mga tropa. 

Agosto 7. Binugbog at tinortyur ng militar si Joy Elizalde, 22 
anyos, myembro ng organisasyon ng mga magsasaka sa Sityo Cada- 
ragan, Barangay Can-aponte, San Jose de Buan, Samar. Nagdadamo sa 
kanyang bukid si Elizalde mga alas-8 ng umaga nang biglang palapi- 
tin ng nag-ooperasyong mga sundalo ng 34th IB sa pamumuno ni Lt. 
Ramil Palisoc. Dinala si Elizalde sa masukal na bahagi, pinaupo, si- 
nakluban ng plastik ang ulo, tinakpan ng panyo ang bibig, ginapos 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


ang mga kamay at piniringan. Di pa 
nakuntento ang mga sundalo, pina- 
dapa si Elizalde sa lupa, tinungtu- 
ngan ang kanyang likod at ilang 
beses na hinampas ng kawayan 
ang kanyang talampakan. 
Inakusahan si Elizalde na 
myembro ng BHB at pini- 
pilit na maging giya papun- 
tang kampo ng BHB kahit 
wala siyang kaalaman dito. 

Kalauna'y nakalag ang 
kanyang gapos. Kinuha ni- 
ya ang piring sa kanyang 
mga mata at ang panyong 
nakabusal sa bibig. Humingi siya 
ng saklolo sa kanilang bahay. Nang 
magtanong ang ina ni Elizalde 
kung anong nangyari sa kanyang 
anak, sumagot ang mga sundalo na 
mayroon lang silang itinanong sa 
biktima. Matapos ito ay pinapirma 
si Elizalde ng dokumento na nagsa- 
saad na hindi siya binugbog. Bina- 
laan siyang papatayin kapag nag- 
ulat siya sa asawa na siya'y tinor- 
tyur. 

Hulyo 12. Tinortyur ng mga 
nag-ooperasyong elemento ng 34th 
IB sa pamumuno ni Lt. Joey Rey C. 
Servifias si Eric Gacuma, 29 anyos 
at myembro ng organisasyon ng 
magsasaka sa Barangay Fernandez, 
San Jose de Buan, Samar. 

Nangyari ang pagtortyur sa bu- 
kirin ng biktima sa Barangay Catay- 
dungan, San Jose de Buan. Naaler- 
to ang biktima nang magkahulan 
ang kanyang mga aso sa masukal 
na bahagi ng kanyang bukirin. 
Nang lapitan niya ang lugar ay na- 
kita niya ang mga nakatagong sun- 
dalo. Bigla na lang siyang pinara- 
tangang myembro ng BHB. Sinaklu- 
ban ng plastik ang kanyang ulo at 
piniringan siya ng panyo. Binigyan 
siya ng itak at inutusang makipag- 
away sa isang sundalo. Nang hindi 
siya sumunod, pinatakbo siya kahit 
nakatali ang mga kamay. Hindi siya 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


tumakbo dahil sa takot na barilin. 
Matapos ito ay dinala siya sa masu- 
kal na lugar kung saan siya hinuba- 
ran. Pinaso ang kanyang ari ng si- 
garilyo at ilang beses siyang binig- 
wasan. Isinalpok sa lupa 
ang kanyang ulo at sina- 
kal siya. 

Ibinitay nang pati- 
warik ang biktima. Ma- 
tapos ito, ibinaba siya 

at inapak-apakan ng da- 
lawang sundalo. Pinasu- 
kan ng daliri ang kanyang 
lalamunan. Tinadyakan pa nang 
apat na beses ang kanyang ulo. 

Anim na beses na kinulata ng 
M16 ang kanyang katawan nang 
itanggi niyang may kaalaman siya 
sa kinaroroonan ng kampo ng BHB. 
Nang paulit-ulit niyang itanggi na 
may kaalaman siya, paulit-ulit ding 
kinulata ng M14 ang kanyang leeg. 
Pinatihaya siya at tinutukan ng ba- 
yoneta ang tiyan. Muli siyang pina- 
tatakbo pero hindi niya ginawa sa 
takot niyang barilin siya. At saka 
lamang tinanong ang kanyang pa- 
ngalan at kung may kilala siyang 
sundalo. Nang masagot niya ang 
mga tanong, pinakawalan siya at 
tinakot na papatayin kapag nagre- 
port siya sa asawa tungkol sa pag- 
papahirap sa kanya. 

Hulyo 30 hanggang sa kasa- 
lukuyan. Pitong pamilya ng tri- 
bong Manobo na kinabibilangan ng 
45 katao ang patuloy na hinaham- 
let ng 19th IB sa Barangay Hilap- 
nitan, Baybay, Leyte mula pa no- 
ong Hulyo 30. 

Layunin ng AFP na pasukuin 
ang iba pang mga Manobo kahit 
wala silang kasalanan. Ipinagkalat 
nila na armado na ang mga Mano- 
bo at sumampa na sa BHB kaya 
kung hindi sila susuko ay papata- 
yin sila kapag nadaanan. 

Dahil sa matinding takot, napi- 
litan ang mga pamilya na pumasok 


na 


sa gayong kasunduan. Pinangaku- 
han silang bibigyan ng lupa, bahay 
at hanapbuhay. Ngunit lahat ng ito 
ay hindi tinupad. 

Sa halip na pabalikin ang pi- 
tong pamilyang Manobo sa kani- 
lang mga bahay sa Barangay Cag- 
bana, Burauen, inilipat sila sa Ba- 
rangay Hilapnitan, Baybay. Isinik- 
sik sila sa iisang bahay at parang 
mga bilanggong nirarasyunan la- 
mang ng dalawang salop ng bigas 
bawat araw. Dahil hindi sila bini- 
bigyan ng panustos sa kanilang iba 
pang pangangailangan ay napipi- 
litan ang mga Manobo na magputol 
ng kahoy para maibenta at maga- 
mit ang kaunting kita para ibili ng 
kanilang mga pang-araw-araw na 
pangangailangan. 

Dahil pinagbabawalan silang 
lumayo nang lampas 300 metro 
mula sa kanilang tinitirhan, mala- 
king problema nila ngayon ang 
paghahanapbuhay sa nakasanayan 
na nilang gawain gaya ng pagkuha 
ng yantok, panghuhuli ng baboy 
damo, pag-aabaka at pagtatanim. 
Napipilitan silang sumunod sa ka- 
gustuhan ng militar dahil nakaban- 
tay sa kanilang harapan ang isang 
iskwad ng 19th IB. 

Hulyo 2-6. Dalawampung tao 
mula sa Barangay Cagbana, Bura- 
uen, Leyte ang tatlong beses na pi- 
naluwas papuntang Barangay Can- 
siboy. Pilit na pinaaamin ang natu- 
rang mga residente na mayroon 
umano silang matataas na katung- 
kulan sa BHB at ang iba ay pinaa- 
amin na mga tagasuporta ng BHB. 
Sa bawat luwas nila ay nililitratu- 
han sila na may bitbit na pangalan 
at kung ano ang ranggo umano ni- 
la sa rebolusyonaryong kilusan. Bi- 
bigyan umano sila ng kabuhayan. 
Pero kalaunan ay hindi sila binig- 
yan ng anumang benepisyo ng 
DSWD dahil hindi naman daw sila 
talaga mga myembro ng BHB. [E 


Paghirang kay Gonzales sa DND, tinuligsa 


inuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagkakahirang 

kamakailan kay Norberto Gonzales bilang bagong kalihim ng Depart- 
ment of National Defense (DND). Si Gonzales, dating National Security 
Adviser ay nanumpa bilang hepe ng DND nitong Nobyembre 16 kasabay 
ng pagbitiw ni Gilbert Teodoro Jr., na tatakbo bilang presidente sa 2010 
sa ilalim ng partido ng administrasyong Arroyo. 


Ang pagkakahirang sa kleriko- 
pasistang si Gonzales sa bagong 
pwesto ay bahagi ng pakana ng 
Malacafiang para mapanatili si Glo- 
ria Arroyo sa poder pagkatapos ng 
kanyang termino sa Hunyo 2010. 
Inilagay siya sa sensitibong pu- 
sisyong ito para matiyak niya ang 
patuloy na paghahari ng rehimeng 
US-Arroyo. Ito ay dahil sa kala- 
gayang hindi masisiguro ang pana- 


lo ng kandidato ng administrasyon 
sa darating na eleksyong pang- 
panguluhan. 

Sa lahat ng mga sarbey ay ha- 
los hindi umaangat si Teodoro at 
iba pang mga kandidato ng admi- 
nistrasyon. Dahil sa pangungulelat 
na ito ay mahihirapan ang rehi- 
meng Arroyong makapangibabaw 
sa halalan kahit daanin pa ito sa 
malawakang dayaan. 


Palubog na barkong LAKAS-KAMPI 


dinaos nitong Nobyembre 19 ng LAKAS-Kampi-CMD ang pambansang 
kumbensyon nito sa gitna ng di maampat-ampat na paglikas ng mga 


myembro nito. 

Mistulang kapitan ng barkong 
lumulubog si Gloria Arroyo nang 
buong tamlay niyang buksan ang 
kumbensyon ng kanyang partido. 
Noong araw mismong iyon ay ina- 
min ng isa sa mga upisyal ng LA- 
KAS-Kampi-CMD na 30-40% na ng 
kasapian nito ang kumakalas. Pina- 
kahuling lumisan sa partido ang 
mag-asawang Ralph Recto at Vilma 
Santos. Si Recto ay dating Econo- 
mic Planning Secretary at si San- 
tos, isang popular na artista, ay 
gubernador ng Batangas. Inaasa- 
hang dadami pa ang kakalas ha- 
bang papalapit ang dedlayn sa 
pagsasampa ng kandidatura sa Di- 
syembre 1. 

Tuluy-tuloy ang pangungulelat 
ng mga kandidato ng LAKAS-Kam- 
pi-CMD sa mga sarbey at ang pa- 
ngunguna ng mga kandidato ng 
oposisyon. Sinasalamin nito ang 
labis na pagkakahiwalay ni Arroyo 
sa mamamayan bunga ng matin- 
ding pagkamuhi sa kanyang rehi- 


10 


men. 

Dahil hindi na matitiyak ang 
panalo ng mga kandidato ng nag- 
haharing rehimen kahit magsagawa 
pa ito ng malawakang pandaraya, 
umatras na sa pagtakbo bilang bise 
presidente ang unang napiling kan- 
didato na si DILG Secretary Ronal- 
do Puno. 

Sinubukan ng naghaharing par- 
tido na rekrutin bilang kapalit na 
kandidato ang mga tulad nina Lo- 
ren Lagarda at Vilma Santos Nagha- 
bol din ang partido ni Arroyo na 
kumbinsehin sina Sen. Richard Gor- 
don, Juan Miguel Zubiri, Ramon 
"Bong" Revilla, Jr. at marami pang 
iba, pero tumanggi lahat ang mga 
ito. Maging si Tourism Secretary 
Joseph Durano ay sinikap kumbin- 
sihin ngunit nagpahayag siya ng 
planong tumakbong senador sa ila- 
lim ng iba pang partido. 

Sa huli, walang nagawa ang LA- 
KAS-Kampi-CMD kundi piliing kan- 
didato sa pagka-bise presidente 


Kaya lalong lumalaki ang posi- 
bilidad na matuloy ang malaon 
nang inilalako ni Gonzales na 
“gubyernong transisyon” bilang 
paraan ng pagpapalawig sa termino 
ni Arroyo. 

Batay sa plano ni Gonzales, ang 
pinapanukala niyang “gubyernong 
transisyon na pinamumunuan ng 
konseho” ang siyang magpapatak- 
bo ng pamahalaan at siyang ma- 
ngangasiwa sa pagbabalangkas ng 
bagong konstitusyon bago ang 
pambansang halalan sa Mayo 2010. 
Si Arroyo ang napipisil ni Gonzales 
na mamumuno sa konsehong pan- 
transisyon. [AB] 


ang isa pang artista, si Edu Manza- 
no. Maging sa paghahanap ng mga 
patatakbuhing senador ay hirap na 
hirap ang partido ni Arroyo. 

Peligroso para sa bansa ang lu- 
malaking desperasyon ni Gloria Ar- 
royo sa harap ng kawalan ng pag- 
asang manalo ng kanyang mga kan- 
didato. Tanging ang pagkapanalo 
ng kanyang minamanok na maging 
presidente ang paraan para maila- 
tag ang daan sa pagpapalawig ni 
Arroyo sa kapangyarihan. Kapag 
naunsyami ito, sisingilin siya ng 
bayan sa kanyang mga kaso ng 
pandarambong at paglabag sa kara- 
patang-tao. 

Lumalaki kung gayon ang posi- 
bilidad na lumikha ng senaryo ang 
pangkating Arroyo para mabigo ang 
eleksyon at mapilitan umanong 
umupo si Arroyo bilang presiden- 
teng pantransisyon habang iniha- 
handang muli ang pagdaraos ng 
ibang eleksyon. 

Hindi aksidente ang pagkakata- 
laga ni Norberto Gonzales bilang 
bagong kalihim ng depensa dahil 
sa mahabang karanasan nito sa 
pagpapakulo ng ganitong mga se- 
naryo. AB] 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


18 armas, nasamsam Mobile Group” (PMG) ng PAP a 
ng BHB sa mga TO 


SCAA. Napatay ang siyam na sun- 
dalo ng 58th IB, isang elemento ng 
abingwalong armas ang nasamsam ng Bagong Hukbong Bayan 
| (BHB) sa inilunsad nitong mga taktikal na opensiba sa Surigao del 


PMG-PNP at dalawang elemento ng 
SCAA nang pasabugan sila ng com- 

Sur, Sorsogon, Davao del Norte at Samar nitong unang hati ng No- 
byembre. 


mand-detonated explosives (CDX) sa 
Kilometer 10 sa nasabi ring bayan. 
! Labindalawa ring sundalo ang na- 
Samantala, batay sa mga pani- 


na sumasagasa sa maliliit na sugatan. 
mulang ulat, 20 elemento ng ka- punong kahoy at Ang SUDECOR ay pag- 
away ang napatay at 18 ang nasu- nangwawas- aari ng malaking 
gatan, habang sa panig ng BHB ay ak ng kalu- 
isang Pulang mandirigma ang nala- paan at mga 
gas sa labanan. ilog, mabilis 


Reyd sa SUDECOR. Labintat- na sinisira ng 


long awtomatikong riple na kinabi- 
bilangan ng dalawang M14, limang 
Garand at anim na karbin ang na- 
kumpiska noong Nobyembre 11 ng 
mga Pulang mandirigma ng Lara- 
ngang Gerilya 30 sa isang walang 
putok na reyd sa upisina ng Suri- 
gao Development Corporation (SU- 
DECOR) sa Barangay Pakwan, La- 
nuza, Surigao del Sur. 

Matapos disarmahan ang mga 
tropa ng Special Civilian Armed 
Auxiliary (SCAA) at iba pang ban- 
tay ng SUDECOR ay kinumpiska rin 
ng mga Pulang mandirigma ang pi- 
tong chainsaw ng kumpanya. Sinira 
ng mga gerilyang bayan ang apat 
na buldoser, dalawang log yarder, 
isang timber jack, isang crane, da- 
lawang dumptruck at isang welding 
machine. 

Layunin ng aksyong pamaru- 
sang ito na pahintuin ang opera- 
syon ng pagtrotroso ng SUDECOR, 
ani Ka Maria Malaya, tagapagsalita 
ng National Democratic Front- 
Northeastern Mindanao Region 
(NDF-NEMR). Aniya, dapat matigil 
na ang pandarambong at walang 
pakundangang paninira ng kumpa- 
nyang ito sa kalikasan at sa kabu- 
hayan ng mamamayan. 

Gamit ang bulldozer dragging, 
isang sistema kung saan hinihila 
ng buldoser ang trosong pinuputol 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


SUDECOR ang kali- í, 
kasan at pinagkakai- bt 
tan ng kabuhayan > 
ang mga katutubo at 
setler, paliwanag ng taga- 
pagsalita ng NDF-NEMR. 
Nagtangkang su- dib 
maklolo noong araw ` 
ding iyon ang pinagsanib na FN 
mga pwersa ng 58th IB- “ 


Bihag na sundalo, pinalaya na 


L at maayos na pinalaya ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) no- 
ong tanghali ng Nobyembre 16 ang kanilang bihag na si Cpl. Do- 
minador Alegre. Bandang hapon ng araw na iyon ay inentrega siya ng 
custodial unit ng BHB kay Mayor Rodrigo Duterte ng Davao City. 

Si Corporal Alegre ay inaresto ng mga Pulang mandirigma ng 4th 
Pulang Bagani Company (PBC) noong Nobyembre 2 sa Monkayo, Com- 
postela Valley kasabay ng operasyong disarma sa mga elemento ng 
CAFGU na kanyang pinamumunuan. Nasamsam sa walang putok na 
reyd ang 18 malalakas na armas at iba pang kagamitang militar. 

Maaga pa sanang pinalaya si Alegre matapos lumabas sa imbesti- 
gasyon na wala siyang utang na dugo sa mamamayan, ani Ka Nadem 
ng 4th PBC. Gayunman, naantala ito dahil sa mga pagtatangka ng 
mga sundalo ng 10th ID na agawin siya sa kamay ng BHB. 

Kaugnay ng pagpapalaya sa bihag ng digma, muling nanawagan 
si Mayor Duterte sa gubyernong Arroyo na buhayin muli ang naunsya- 
ming usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic 
Front of the Philippines at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas. Ani- 
ya, ang pagpapalaya kay Corporal Alegre ay magandang hakbang pa- 
ra muling simulan ang usapan. [AB] 


Mk MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


burgesya kumprador na pamilyang Puyat. Mahigit ap- 
at na dekada na itong nananalasa sa 69,000 ektaryang 
hindi pa napagtotrosohang kagubatan (virgin forest) 
ng Surigao. Sa ngayon, 3,000 ektarya na lamang ang 
natitirang virgin forest. 

Mga labanan sa Samar, Davao City at Davao del 
Norte. Dalawang elemento ng CAFGU ang napatay sa 
ambus na isinagawa ng BHB sa Purok Uno, Barangay 
Barakatan, Toril District sa Davao City noong Nobyem- 
bre 17. Halos kasunod nito ay hinaras ng isa pang yu- 
nit ng BHB ang detatsment ng CAFGU sa Purok San 
Roque sa nasabi ring baryo. 

Bago ito, dalawang kasapi ng CAFGU ang napatay at 
isang sarhento ng Philippine Army ang nasugatan nang 
tambangan sila ng BHB sa Barangay Bayo, Oquendo 
District, Calbayog City, Samar nitong Nobyembre 16. 

Noong Nobyembre 15, nagkasagupa ang mga Pu- 
lang mandirigma ng Larangang Gerilya 33 ng BHB at 
mga elemento ng 103rd Division Reconnaissance Com- 
pany ng Philippine Army sa Barangay Salvacion, Ma- 
wab, Davao del Norte. Bunga nito, isang sundalo ang 
napatay at nasugatan ang dalawang iba pa. 

Noong Nobyembre 4 sa bayan ng Moises Padilla, 
Negros Occidental, hinaras ng BHB ang isang de- 
tatsment ng CAFGU sa Barangay Macagahay na nasa 


Pagtutol sa proyektong 
Laiban Dam, lumalawak 


umalawak ang pagtutol ng mamamayan ng Quezon at Rizal sa pro- 
Lees Laiban Dam. Nitong Nobyembre 4, dalawandaang Dumagat 
at iba pang apektadong residente ang nagmartsa ng 148 kilometro 
laban sa Laiban Dam. Nagsimula ito sa bayan ng General Nakar, Quezon 


at natapos ito noong Nobyembre 12 sa Maynila. 


ilalim ng 11th IB-Philippine Army. Hindi na naglunsad 
ng operasyong pagtugis ang kaaway kahit nakaatras 
na ang mga Pulang mandirigma. 

Ambus sa Sorsogon. Apat na pulis ang napatay at 
limang armas ang nasamsam ng mga gerilya ng Celso 
Minguez Command ng BHB-Sorsogon sa ambus na ini- 
lunsad sa Sityo Pinaradan, Barangay Calomagon, Bu- 
lan, Sorsogon noong Nobyembre 9 bandang alas-11 
ng umaga. Nasapol kaagad ng CDX ang sinasakyang 
patrol car ng 509th Provincial Mobile Group ng PNP. 

Kabilang sa apat na pulis na napatay ay sina 
P/Insp. Jerson de Leon at ang sagadsaring kontra-re- 
bolusyonaryong si SPO1 Johnson Gerola. Si Gerola ay 
may mahabang listahan ng utang na dugo sa mama- 
mayan. May tatlo pang pulis na nasugatan habang isa 
naman ang tumalilis sa labanan. 

Nakasamsam ang BHB ng tatlong ripleng M16, da- 
lawang pistolang .45 at iba pang kagamitang militar. 

Sa kabilang banda, nag-alay ng kanyang buhay sa 
labanang ito ang isang Pulang mandirigma ng Celso 
Minguez Command. 

Isinagawa ang pananambang sa gitna ng matin- 
ding operasyong militar ng 903rd Brigade sa nasabing 
lugar, ayon kay Ka Greg Bañares, tagapagsalita ng 
NDF-Bicol. ABI 


Laiban Dam bilang magkasanib na 
proyekto ng San Miguel Corpora- 
tion at Metropolitan Waterworks 
and Sewerage System para umano 
mabigyan ng dagdag na suplay ng 
inuming tubig ang mga taga-Metro 
Manila, maliban pa sa maibibigay 
nitong kuryente. 

Napipintong mawasak ang mga 
tirahan at kabuhayan ng humigit- 


Nauna rito, nagdaos na rin ng 
rali-protesta noong Oktubre 19 ang 
mga Dumagat sa Tanay, Rizal at sa 
General Nakar sa pamumuno ng 
Bigkis at Lakas ng Katutubo sa Ti- 
mog Katagalugan (BALATIK). Sinu- 
portahan sila ng mga magsasaka, 
mangingisda at iba pang sektor 
mula sa Southern Tagalog. 

Ang Laiban Dam ay sinimulan 
noong 1985 ng diktadurang US- 
Marcos. Sumasaklaw ito sa 28,000 
ektarya ng watershed area ng Sier- 


12 


ra Madre. Itinigil ang proyekto da- 
hil sa matinding pagtutol ng ma- 
mamayan. 

Sa kabila ng pagkakabimbin ng 
proyektong ito ay walang tigil ang 
mga rehimen mula kay Ramos 
hanggang kay Arroyo na buhaying 
muli ang proyekto para makapagka- 
mal ng limpak-limpak na tubo mu- 
la rito. Noong 2005 ay nakipagne- 
gosasyon si Arroyo sa mga dayu- 
hang kumpanya mula sa Japan pa- 
ra rito. Nitong huli, sinimulan ang 


kumulang 8,000 pamilya mula sa 
mga barangay ng Sta. Ynes, Mamu- 
yao, Tinucan, Cayabu, San Andres, 
Sto. Niño, Laiban at Daraitan sa Ta- 
nay, Rizal at sa Lumutan sa General 
Nakar, Quezon. Mapapalayas naman 
sa kanilang mga tahanan ang mga 
Dumagat mula sa pitong barangay 
ng Tanay kapag nalubog ang mga 
ito sa tubig. May posibilidad ding 
malagay sa malaking peligro ang 
karamihan ng mamamayan ng bu- 
ong hilagang Quezon kapag pumu- 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


tok ang dam bunga ng lindol at magbunsod 
ito ng malawakang baha. Ito'y dahil ma- 
pupwesto ang dam sa ibabaw ng mga akti- 
bong earthquake fault line o pinagmumulan 
ng lindol. 

Para supilin ang mga sama-samang 
pagkilos ng mamamayan laban sa mga ma- 
panirang proyektong nagpapanggap na pa- 
ra sa “kaunlaran” ay ipinakat ngayon ng 
gubyernong Arroyo sa erya ang mga yunit 
ng berdugong 16th IB ng Philippine Army. 

Kaugnay nito, sinabi ng Narciso Antazo 
Aramil Command ng Rizal (NAAC-BHB) na 
maglulunsad ito ng mga taktikal na open- 
siba laban sa Laiban Dam bilang suporta sa 
pakikibaka ng mamamayan dito. ABI 


Pag-aayuno laban sa mina, 
inilunsad 


DALAWAMPU'T lima katao ang kasalukuyang 
naglulunsad ng pag-aayuno o hunger strike 
sa tapat ng upisina ng Department of Envi- 
ronment and Natural Resources (DENR) sa 
Quezon City para tutulan ang paggawad ng 
DENR ng pahintulot sa isang kumpanya ng 
mina na mag-opereyt sa Oriental Mindoro. 
Kabilang sa mga nag-aayuno ang dalawang 
pari at 16 na Mangyan. 

Iginigiit ng mga nag-aayunong pinamu- 
munuan ng Alyansa Laban sa Mina 
(ALAMIN) na bawiin ng DENR ang environ- 
mental compliance certificate na iginawad 
nito sa Intex Resources, isang kumpanyang 
Norwegian, para magmina ng nickel sa pru- 
binsya. 

Saklaw ng 11,216 ektaryang konsesyon 
ng Intex ang mga ilog ng Mag-asawang 
Tubig at Bucayao na pinagmumulan ng iri- 
gasyon para sa 40,000 ektarya ng palayan 
sa Calapan City at mga bayan ng Naujan, 
Baco at Victoria. Ang mapangwasak na strip 
mining o pagbubungkal sa malalawak na 
kabundukan at lupain ang paraan ng pag- 
miminang gagamitin ng Intex. 

Tinukoy din ng ALAMIN na labag ang 
pagkakagawad ng permiso sa Intex sa 25- 
taong suspensyon ng pagmimina sa Orien- 
tal Mindoro. Wala ring konsultasyong gi- 
nawa ang DENR sa mga residente at sa lokal 
na gubyerno. 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


N BALITA | 


Ocampo, Maza tatakbo sa Senado sa 2010 
PORMAL na inihayag noong Nobyembre 12 ng koalisyong par- 
tidong Makabayan na tatakbo sa Senado sa eleksyong 2010 si- 
na Rep. Satur Ocampo ng Bayan Muna (BM) at Rep. Liza Maza 
ng Gabriela Women's Party (GWP). Inihayag ang kandidatura 
nina Ocampo at Maza matapos iendorso ang kanilang kandida- 
tura sa katatapos lamang na pambansang kumbensyon ng BM 
at GWP na magkahiwalay na ginanap. 

Si Ocampo ay nagsisilbi nang kinatawan ng BM sa Kongre- 
so mula 2001. Si Maza naman ay unang nagsilbing kinatawan 
ng BM noong 2001 hanggang 2004 at kinatawan ng GWP mu- 
la 2004 hanggang sa kasalukuyan. 

Napagpasyahan din sa kumbensyon ng BM na magpapa- 
tuloy bilang mga nominado ng Bayan Muna sa House of Repre- 
sentatives sina Rep. Teodoro Casifio at Rep. Neri Colmenares. 

Napili namang ikatlong nominado ng partidong Anakpawis 
para sa House of Representatives si Randall Echanis sa ginanap 
ding kumbensyon ng partido. Sakaling makakuha ng maksimum 
na tatlong pwesto sa eleksyon ay susunod siya kina Rep. Rafa- 
el Mariano at Rep. Joel Maglunsod. 


Diskwalipikasyon ng mga progresibong partido, 
pakana ng rehimen 


MARIING binatikos ng iba't ibang progresibong partido ang 
pagtanggi ng Commission on Elections (COMELEC) na bigyan 
sila ng akreditasyon upang makalahok sila sa darating na ha- 
lalan sa 2010. 

Unang tinanggal sa listahan ng mga aprubadong partido 
ang Migrante Sectoral Party. Ang Migrante ay sektoral na parti- 
do ng overseas Filipino workers (OFW). May motibong pulitikal 
ang desisyong ito, ani Connie Bragas-Regalado, tagapangulo ng 
partido. Ang Migrante ay isang progresibong partido na may ma- 
laking potensyal na makakuha ng pwesto sa Kongreso. 

Nitong Nobyembre 20 ay inianunsyo rin ng COMELEC na dis- 
kwalipikado rin ang Alliance of Concerned Teachers (ACT), par- 
tido ng mga guro at mga kawani sa edukasyon at ang COUR- 
AGE, partido ng mga kawani ng gubyerno. Ito'y dahil wala 
umano silang mga kasapian. Mariin itong binatikos ni Antonio 
Tinio, pangulo ng ACT, dahil umaabot sa 15,000 ang bilang ng 
mga kasapi nila sa buong bansa. 

Pulitika rin ang nasa likod ng pagkakatanggal ng partidong 
Ang Ladlad, isang sektoral na organisasyon ng mga bakla, at 
sa Samahang Magdalo, partido ng mga sundalong negrebelde 
sa rehimeng Arroyo. 

Karamihan ng mga di binibigyan ng akreditasyon ng COME- 
LEC ay mga partidong kritikal sa rehimeng Arroyo. Ito'y para 
mabigyang-puwang ang mga bogus na grupo na papapasukin 
sa Kongreso ng rehimeng Arroyo at mas makontrol ng nagha- 
haring pangkatin ang Mababang Kapulungan. 


13 


N BALITA | 


EO 839, drama ng Malacafang at mga kumpanya ng langis 


HALATANG drama lamang ng Malacafang na sinakyan ng mga monopo- 
lyong kumpanya ng langis ang pagpapairal ng EO 839. Inilabas ng Ma- 
lacahang ang order para umano maibsan ang paghihirap ng mamamayan 
sa panahong inuulan ang rehimeng Arroyo ng kabi-kabilang batikos da- 
hil sa naipakita nitong kainutilang tulungan ang mamamayang nasalan- 
ta ng bagyong Ondoy at Pepeng. Pero huling-huli na ang order dahil ini- 
labas ito tatlong linggo matapos ang bagyo. 


Sa katunayan, walang inten- 
syon ang Malacafiang na totoong 
gamitin ito para mapigilan ang 
pagtataas ng presyo ng langis. 
Pampabango lamang ito sa maba- 
hong-mabaho nang imahen ng re- 
himeng US-Arroyo sa mamamayang 
Pilipino. Wala itong sinseridad da- 
hil hindi naman nito ibinasura ang 
Oil Deregulations Law, na siyang 
nagtanggal sa kontrol ng presyo ng 
langis. Ginamit lamang ang EO 839 
para sagutin ang mga tanong kung 
bakit kinokontrol ang presyo ng 
pagkain at iba pang saligang bili- 
hin pero hindi ang langis na isa sa 
mga pangunahing saligang bilihin 
at may malaking epekto sa presyo 


ng iba pang bilihin. 

Batid ng mga monopolyong 
kumpanya sa langis na pakulo la- 
mang ng rehimeng Arroyo ang EO 
839 at walang totoong balak itong 
totohanin at patagalin ito. Pero si- 
nakyan nila ang gimik na ito at 
nagsagawa rin sila ng kung anu- 
anong katugong drama. Humingi 
pa sila sa korte ng Temporary Res- 
training Order para pigilin ang im- 
plementasyon ng EO. Sinabi ng 
mga kumpanya sa langis na nalugi 
na sila nang ilampung milyon sa 
loob ng ilang araw na napigil ang 
pagtataas ng presyo ng langis. 
Nagbanta silang ihinto ang impor- 
tasyon ng langis, bagay na sinu- 


hayan naman ni Energy Secretary 
Angelo Reyes na nagsabing ang EO 
839 ay nagdulot nga ng panganib 
na magkaroon ng kakapusan sa 
suplay ng langis. Nanakot pa ang 
mga kumpanya sa langis na ang EO 
839 ay magiging sanhi ng pag- 
atras ng mga dayuhang mamumu- 
hunan sa bansa. 

Kunwa'y nagmatigas pa ang Ma- 
lacañang pero di nagtagal ay bina- 
wi na nito ang EO. Agad nagsita- 
asan ang presyo ng langis pagkata- 
pos ang pag-atras ng EO noong No- 
byembre 16. Nagtaas ng abereyds 
na P2 kada litro ang tinaguriang 
“Big 3”--ang Pilipinas Shell, 
Chevron Philippines (dating Caltex) 
at Petron Corporation. Ang itinaas 
ng presyo ng krudo kada litro ay 
P2.00; gasolina, P1.25 hanggang 
P1.50: at gaas, P1.50. Dalawang 
piso kada kilo naman ang itataas 
ng Shell at Petron sa liquefied pe- 
troleum gas. 


Disempleyo, kagutuman sa US lalong lumalala 


TALIWAS sa pinagsasabi ng mga tagapagtambol ng im- 
peryalismong US napapatapos na ang pinakamahaba 
at pinakamalalang resesyon sa kanilang bayan sa loob 
ng 70 taon, lalo pa ngayong tumataas ang disempleyo 
at kagutuman sa US. 

Mula nang magsimula ang kasalukuyang resesyon 
sa US noong pagtatapos ng 2007, umabot na sa 7.3 
milyon ang mga nawalan ng trabaho. Umaasa ang gu- 
byerno ng US na makaraang umabot sa 9.8% ang di- 
sempleyo nitong nagdaang Setyembre ay bababa na 
ito. Ngunit lumabas na 10.2% para sa buong kwar- 
to-- pinakamataas sa loob ng halos tatlong dekada. Sa 
pagtataya ng maraming eksperto, mas mataas pa ang 
aktwal na disempleyo. 

Di na isinasasama sa pwersa sa paggawa ang mga 
tumigil na sa paghahanap ng trabaho dahil wala na si- 
lang makitang mapagtatrabahuhan. Kung isasama si- 
la, tataas pa sa 17.5% ang aktwal na tantos ng disem- 


pleyo. 


14 


Bukod dito, may tinutukoy din ang mga dalubha- 
sa sa ekonomya at estadistika na iba pang mga prob- 
lema sa sistema ng pagbibilang ng gubyerno na kung 
maiwawasto ay magpapakita na may karagdagan pang 
824,000 nawalan ng trabaho nitong nakaraang 12 bu- 
wan. 

Lumalala rin ang kagutuman ngayon sa US. Ayon 
sa pinakahuling ulat ng US Department of Agriculture 
Economic Research Service, noong 2008 ay umabot sa 
49 milyonang di na nakakakain nang sapat. Kabilang 
dito ang halos 17 milyong bata Mas mataas ito nang 
36% kumpara sa 36.2 milyong nagugutom noong na- 
karaang taon. 

Ang naabot na 14.6% na tantos ng kagutuman ang 
pinakamataas na sa US mula nang simulan noong 
1995 ang pagsasarbey sa kagutuman doon. Nakikini- 
tang lalo pang lalala ang kagutuman bunga ng paglala 
pa ng disempleyo sa US ngayon. 


ANG BAYAN Nobyembre 21, 2009 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XL Blg. 22 
Nobyembre 21, 2009 
www.philippinerevolution. net 


Laban sa Hacienda Luisita, 
inspirasyon sa buong bansa 


nagsisilbi ngayong sagisag ng laban sa pyuda- 
lismo at para sa tunay na repormang agraryo sa 
ilalim ng mahigit dantaon nang paghahari ng mga lu- 
ma at bagong malalaking panginoong maylupa. Mala- 
king inspirasyon ito sa pagsusulong ng interes ng 
sambayanan at pakikibaka para sa pangunahing nila- 
laman ng bagong demokratikong rebolusyon: lupa pa- 
ra sa mga walang lupa. Nililikha ng sitwasyon sa Haci- 
enda Luisita ang mas marami at mas mainam pang 
mga oportunidad para sa pagsusulong ng rebolusyo- 
naryong kilusan at digmang bayan. 
Nailalarawan hindi lamang sa asyenda kundi sa bu- 
ong bansa ang mahigpit na Y Dn 
pagkakaisa at puspusang (YY 
pakikibaka ng mga magsasa- 


N ng pakikibaka sa Hacienda Luisita Inc. (HLI) ay 


Kasaysayan 
ng Hacienda Luisita 
PAHINA 5 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


ka at manggagawang bukid sa asyenda para isulong 
ang tunay na repormang agraryo at basagin ang pyu- 
dal na monopolyo sa lupa. Nailalarawan ang kahanga- 
hangang tapang at lakas, at ang masigasig na pagpu- 
pursige ng mamamayan sa asyenda sa kabila ng labis- 
labis na mga disbentahe at sa harap ng mga panlilin- 
lang, panggigipit at pandarahas ng malaking pangino- 
ong maylupa at kinakasangkapan nitong mga pwersa, 
ahensya at rekurso ng reaksyunaryong estado. 

Ang mga tampok na sitwasyon sa HLI ay nagbibi- 
gay sa laban doon ng ibayong timbang sa pulitika at 
masaklaw na implikasyong sosyo-istoriko sa buong 
bansa. 

Tumampok sa laban sa asyenda ang kahungkagan 

ng stock distribution option bilang 


Ya tusong anyo ng kunwa'y pagpa- 
. Gi di patupad ng reporma sa lupa, pero 
5 sa katunaya'y pagpapatuloy ng monopo- 


lyong pyudal sa asyenda. Pinatampok din nito ang 
iba pang mga paraan ng malaking panginoong maylu- 
pa para lalong gipitin at pahirapan ang mga magsasa- 
ka at manggagawang bukid doon. 
Dr Ang laban sa asyenda ay pinatampok lalo 
” 4 ng masaker na inihasik ng malaking pangino- 
ong maylupa at mga pasistang pwersa ng reak- 
syunaryong estado sa pagsisikap na wasakin ang 
welga limang taon na ang nakararaan, at ang di 
natitinag na paglaban ng mamamayan doon. Ta- 
ma lamang na singilin ng mamamayan ang rehi- 
meng US-Arroyo, ang malaking panginoong maylu- 
pang pamilyang Cojuangco at Aquino, at ang gina- 


N 


Lider-magsasaka 
sa Bikol, pinaslang 
PAHINA 7 


18 armas, nasamsam 
PAHINA 11 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


